Awọn ohun ti o yẹ ki 
musulumi o mọ, ki o si maa se 
ni Ọjọ jimoh. 


I Yorùbá -Yoruba - t,,. I 


Lati ọwọ: 


Dr.Mubarak 2akariya Alimam 


Atunyewo: 


Hamid Yusuf 


2015 - 1436 


IsladmhHOouse.... 


lẹ Jese oledl lelẹ Ol dos sai 


(yy Ji Awi) 
:aS 
eb) AW 


A ya 


2015 - 1436 


IslamhHouse.... 


OHUN TI O YẸ KI MUSULUMI O MỌ NIPA ỌJỌ JIMỌH. 


Ninu iwe yi, a o sọ ọrọ nipa ọla ati ajulọ ti o wa fun ọjọ jimọh 
ati pataki ọjọ naa ati awọn isẹ ti o yẹ ki a se ninu rẹ. 


ALAKỌKỌ: PATAKI ỌJỌ JIMOH. 


Ọjọ jimọh jẹ ọkan pataki ninu ọjọ meje ti Ọlọhun da si inu ọsẹ, 
fun lilo awa ẹda, ọjọ yii si pataki pupọ fun ijọ musulumi nitori 


awọn ida ti o nbọ yii: 


1- 


Nitoripe awa ijọ Anabi Muhammad (Ikẹ ati ọla 
Ọlọhun ki o maa ba a) nikan ni a ni ọjọ jimọh. 


Ati wipe ọjọ naa ni Ọlọhun se ẹda Anabi Adam. 
Ọjọ naa ni Ọlọhun mu u wọ inu ọgba idẹra (alujanna). 


Ọjọ jimọh naa ni Ọlọhun mu u kuro ni inu ọgba idẹra 
(alujanna). 


Ọjọ jimọh naa ni Ọlọhun yoo mu ki aye wa si opin. 


Ati wipe ọjọ jimọh yii naa ni ọjọ ipade ọsẹ-ọsẹ fun 
awa musulumu ilu kọọkan, ti a maa n ko jọ lati se 
ijọsin pataki kan, ti o jẹ pe ọjọ jimọh ni a le see, gẹgẹ 
bi irun jimọh. 


Eleyi ni diẹ ninu ọna ti a fi le mọ pataki ọjọ Jimọh. 


ẸLẸẸKEJI: ỌLA ATI AJULỌ TI O WA FUN ỌJỌ 


JIMỌH. 


Ọjọ jimọh jẹ ọjọ kan ti Ọlọhun fun ni ajulọ ati ọla ti o yatọ 


ninu awọn ọjọ meje ti o wa ninu ọsẹ, nitori awọn ijọsin pataki 
ti Ọlọhun fẹ ki a se ni ọjọ naa, ati gbigba adua ti o wa ninu ọjọ 


naa. 


Ni bayi, a 
ọkọọkan. 


1- 


o se alaye awọn ọla ti o wa fun ọjọ jimọh ni 


Ojisẹ Ọlọhun se adehun fun wa pe Ọlọhun yoo pa 
ẹsẹ ti musulumi ba se laarin jimọh kan si jimọh 
keji rẹ. 


Ọjọ jimọh ni ọjọ ti o ni oore ju awọn ọjọ ọsẹ yoku, 
gẹgẹ bi Ojisẹ Ọlọhun (Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa 
ba a) se sọ. 


Awọn asiko gbigba adua kan nbẹ ninu ọjọ jimọh, 
t'ojẹ wipe ko si nkan ti eniyan le beere lọdọ 
Ọlọhun ni asiko naa, ti Ọlọhun ko ni se. 


Ọjọ jimọh nikan ni a ti maa n ki irun jimọh, ti a o 
si gbọ ibanisọrọ Ọlọhun (khutbah), eyiti yoo tun 
aye ati ọrun wa se. 


Lẹyin awọn ohun ti a ti sọ yi, awa naa ti ni idaniloju, ati imọ 


nipa ọla ti o wa fun ọjọ jimọh. 


ẸLẸẸKẸTA: AWỌN NKAN TI O YẸ KI MUSULUMI O 
MAA SE NI ỌJỌ JIMỌH. 


Ẹsin Islam fẹ ki musulumi lo gbogbo ọjọ aye rẹ fun ohun ti yoo 
jẹ ki Ọlọhun yọnu sii, ti yoo si tun jẹ anfaani fun awọn ẹda 
Ọlọhun, nitorinaa, ko si igbati musulumi ni ominira lati d'awọ 
ijọsin ati isẹ rere duro. 


Sugbọn Islam ya ọjọ jimọh si ọtọ, pẹlu awọn ijọsin kan ti o tun 
yatọ si ti ọjọ yoku, gẹgẹbi: 


1-IMOTOTO ARA: 


Iwẹ fun irun ọjọ jimọh. Islam fẹ ki a wẹ ki a to lọ ki irun 
Jjimọh, a o wẹ iwẹ yii gẹgẹ bii eyiti a maa n wẹ lẹyin ti a 
ba sun pẹlu iyawo wa. Kosi aniyan kan ti a gbọdọ fi ẹnu 
sọ ti a ba fẹ wẹ, bikosepe a o fi aniyan wa si inu ọkan 
wa. 


Eleyi fi nyewa wipe, ẹsin Islam kii se ẹsin ọbun rara, ko 
si fi aaye gba iwa idọti, Ojisẹ Ọlọhun (ikẹ ati ọla 
Ọlọhun ki o ma aba a) sọ pe : (Ọba mimọ ni Ọlọhun, ko 
si nii gba nkankan lọwọ ẹda ayaafi ohun ti o ba jẹ 
mimọ). Imọtoto se pataki ninu Islam, papaajulọ ti a ba 
fẹ ki irun ti o jẹ ibanisọrọ laarin awa ẹda ati Ọlọhun 
Ọba wa, ati ni ọjọ jimoh ti o jẹ wipe gbogbo musulumi 
yoo ko jọ si masalasi n la (jimọh) lati gbọ ibanisọrọ ati 
lati ki irun jimọh. 


2-SISE ARA L'OGE: 


Ninu ohun ti o yẹ ki Musulumi se ni ọjọ jimọh ni ki o 
wọ eyi ti o dara julọ ninu asọ rẹ, gẹgẹ bi Ojisẹ Ọlọhun 
(ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o ma aba a) se sọ. Eleyi kii se 
wipe ki eniyan sọpe oun ko nii lọ si jimoh t'oripe oun 
ko ni asọ tuntun, eleyi ko dara, ẹniti o ba ni asọ tuntun 
ki o wọ tuntun, ẹniti ko ba ni tuntun, ki o fọ eyi ti o ni, 
ki o si tun se daradara, ki o wọ ọ lọ si mọsalasi. 


3- LILO TURARIL OLOORUN DIDUN(FUN ỌKUNRIN NIKAN): 


Ninu ohun ti Islam fẹ ki musulumi se ni ọjọ jimọh ni ki 
o lo turari oloorun didun, sugbọn, ẹniti ko ba ni turaari 
yi, ko si ọranyan fun, bẹẹni ko si si ẹsẹ fun un. 


Awa naa yoo rii wipe o dara pupọ ti a ba tẹle ọrọ Anabi 
yi, pataki julọ ni aaye ti eniyan pọ nibẹ gẹgẹ bi 
mọsalasi jimọh, eleyi ko ni jẹ ki oorun ti ko ba ẹmi mu 
kọ di awọn musulumi lọwọ lati gbọ ibanisọrọ Ọlọhun 
(khutbah) ninu mọsalasi. 


4- KIKA SURAT KAHF: 


Ninu awọn ohun ti Anabi wa fẹ ki musulumi se ni ọjọ 
jimọh ni ki o ka suratul kahf ni ale alamisi mọjumọ 
jimọh. Ojisẹ Ọlọhun (ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o ma aba a) 
sọ pe: (Ẹnikẹni ti o ba n ka suratul kahf ni ọjọ jimọh, 
Ọlọhun yoo fun ni imọlẹ, titi di ọjọ jimọh. miran, 
bakanna Ọlọhun yoo la ẹniti o ba nke aaya mẹwa ti o 
wa ni ibẹrẹ suratul kahf, Ọlọhun yoo gba kalẹ lọwọ 
dajjal. IMustadrakul hakim, hadiisi 3317, 33181. 
6 


5-SISE ỌPỌLỌPỌ ASALATU FUN ANABI MUHAMMAD: 


Sise asalatu fun Anabi wa Muhammad (ikẹ ati ọla 
Ọlọhun ki o maa ba a) jẹ ọkan ninu ojuse musulumi si 
Anabi rẹ, o si jẹ ijọsin ti o yẹ ki a maa se ni gbogbo 
igba, gẹgẹ bi Ọlọhun se pasẹ fun wa ninu Alukurani. 


Sugbọn asalaatu fun Anabi ni ọjọ jimọh, o yatọ si ti 
gbogbo ọjọ yoku, toripe Anabi Muhammad gan an ni o 
pa awa musulumi l'asẹ wipe ki a maa se ọpọlọpọ 
asalatu fun oun ni ọjọ jimoh. 


Sugbọn, o yẹ ki a pe akiyesi ara wa si awọn nkan mẹta: 


Alakọkọ: a gbọdọ se asalatu fun Anabi Muhammad ni 
ọna ti Anabi fi kọ wa, ohun naa ni eyi ti o njẹ (solaatul 
ibrahimiyah), ki a jina si awọn asalatu atọwọda yoku. 


Elẹẹkeji: A ko gbọdọ ko ara wa jọ ni ọjọ jimọh nitori 
pe a fẹ se asalatu fun Anabi, gẹgẹ bi awọn kan ti n se ni 
asikoyi. Eyi ti o ba ilana Anabi wa mu ni ki ẹnikọọkan 
o ma da Asalatu ti rẹ se. 


Elẹẹkẹta: ko si gbedeke onka kankan fun asalatu sise 
fun anabi ni ọjọ jimọh, Islam fi aye gba wa ki a se iye ti 
o ba rọrun fun wa lati se. 


6-GIGE EEKANNA ỌWỌ ATI ẸSẸ: 


Gige eekanna ọwọ ati ẹsẹ jẹ amin imọtoto ara, idi niyi 
ti Sharia Islam fi se e ni ẹtọ fun musulumi lati maa ge 
eekanna ọwọ ati ẹsẹ rẹ, ki o to lọ si jimọh. 


Eleyi jẹ ki a mọ wipe kii se asa Islam ni lati jẹ ki 
eekanna ọwọ ati ẹsẹ o gun kọja bi o se yẹ. 


7-IRUN JIMỌH ATI IBANISỌRỌ (RKHUTBAH). 


Itumọ. "Jimoh" ninu ede abinibi, ohun ni: 
'-Akojọ", tabi "Iparapọ". Idi pataki ti o fi n jẹ bẹẹ 
ni wipe Ọlọhun pa awa musulumi l'asẹ ki a ma ko 
Jọ, lati ki irun jimọh ni ọjọ naa. 


Irun jimọh yi jẹ ọkan pataki ninu ohun ti o yẹ ki 
Musulumi se ni ọjọ jimoh, nitoripe Ọlọhun ti pa 
asẹ ninu Alukurani wipe ti wọn ba ti pe irun 
jimọh, musulumi gbọdọ tete dahun, ki o si lọ ki 
irun naa, ki o si fi ohun ti o ba n se silẹ ni asiko 
naa, titi irun yo fi pari. 


Ninu ohun ti o se pataki fun musulumi lati se ni 
ọjọ jimọh ni ki o fi ẹti ati ara balẹ si ibanisọrọ 
Ọlọhun (khutbah), nitoripe khubah yi jẹ ọkan 
Pataki ninu ohun ti islam fi p awa lasẹ lati lọ ki 
irun jimọh, ki o le baa jẹ iwosan ọlọsẹ ọsẹ fun ẹmi 
wa, ati iran ni leti, ki a si le baa sun mọ Ọlọhun, 
pẹlu ki a le jina si ohun ti Ọlọhun ko fẹ. 


Ki Ọlọhun o ran wa lọwọ lati le se awọn n kan 
wọnyi, ki O si se e ni atẹwọgba ni ọdọ Rẹ. Amin. 


